ઝટ 


શ્રીષાતઝીસ્તચયોમરર્શન 


( રહસ્યદીપિકાટીકાસહિત) 


ટીકાકાર 
પૂજયપાદ મહારાજ શ્રીમન્નથુ્‌રામશર્મા-આચાય 


આતંદાશ્રમ - બીલખા 


રૂ. ૩૬-૫૦ 


યોગવિદ્યાનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા ઇચ્છનારાઓના હિતાર્થે 
: પ્રકટ કરનાર : 
શ્રીહરજીવન કેશવજી શાહ 


(સર્વાધિકાર આનંદાશ્રમ-બીલખાને સ્વાધીન) 


રા. ૩૬-૫૦ 


આવૃત્તિ ૮મી પ્રતિ ૩૦૦૦ 
સંવત્‌ ૨૦૫૫ નાથાબ્દ ૧૪૧ ઇ. સ. ૧૯૯૯ 


રાધેશ્યામ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, ૫૩-૫૪ સી-૧ , બોરડીગેટ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧ . 


3 
ર શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સૂત્ર ૩૪ 


૩ 


પાંચમી આવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 

આ ગ્રંથની ચોથી આવૃત્તિની સર્વ પ્રતો ખપી જવાથી અને જિજ્ઞાસુઓ 
તરફથી તેની માગણી ચાલુ હોવાથી તેની આ પાંચમી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવામાં 
આવી છે. આ પાંચમી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવા માટે તેના ખર્ચની રકમ રૂ।. ૨૭૫૦ 
સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના નાગનેશગામના રહીશ અને હાલ મુંબઇનિવાસી શ્રીહરજીવન 
કેશવજી શાહે આપેલી હોઇ હવે પછીની સઘળી આવૃત્તિઓ પણ તેમના નામે 

પ્રસિદ્ધ થયા કરે એવી યોજના કરવામાં આવી છે. સંવત્‌ ૨૦૦૯-પોષ. 
વ્યવસ્થાપક ટ્સ્ટીમંડળ 
આનંદાશ્રમ-બીલખા સૌરાષ્ટ્ર) 

ચોથી આવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 
આ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિમાં કેટલોક અગત્યનો સુધારો તથા વધારો કરી આ 
ચોથી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવામાં આવી છે. કાગળના અને છપામણી આદિના ભાવો 
વધવાથી આ આવૃત્તિના પુસ્તકના મૂલ્યમાં ઉપયોગપૂરતો વધારો કરવામાં આવ્યો 
છે. સં. ૧૯૮૨ 
દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 

પ્રાણિમાત્રને પ્રાયશઃ દુઃખ પ્રતિકૂલ પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ તેની નિવૃત્તિને 
ઇચ્છે છે, અને સુખ અનુકૂલ પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ તેની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે. 
તેમાં પ્રાકૃતજનો સામાન્યરૂપથી દુઃખની નિવૃત્તિને અને વિષયજન્ય સુખની 
પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે, અને વિવેક્જિનો દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિને અને નિરુ- 
પાધિક પરમસુખની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે. તે વિવેકીઓ તાત્કાલિક દુઃખનિવૃત્તિને 
તથા દુઃખમિશ્રિત વિષયસુખની પ્રાપ્તિને પરમપુરુષાર્થ માનતા નથી. એવી રીતે 
દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને દુઃખરહિત નિરતિશયસુખની નિત્યપ્રાપ્તિ 
પરમપુરુષાર્થ હોવાથી પુરુષને ઇચ્છવાયોગ્ય છે , અન્ય ઇચ્છવાયોગ્ય નથી, કેમ કે 
એમ અંગીકાર કરવાથી જ “મને કદાપિ દુ:ખ ન થાઓ, કિંતુ હું નિરંતર સુખી 
રહું” આ અનુભવ ઉત્પન્ન થઇ શકે છે, અન્યથા થઇ શક્તો નથી. જો કે કોઇ 
દુઃખાભાવને સુખને માટે માનીને સુખની પ્રાપ્તિને પુરુષાર્થ, અને કોઇ સુખને 
દુઃખાભાવને માટે માનીને દુઃખની નિવૃત્તિને પુરુષાર્થ, અને કોઇ બંનેને પુરુષાર્થ 
માને છે, તોપણ “તયત્યત્તયિમોક્સેડવયર્મ: ।!'' (તે દુઃખોની અત્યંત નિવૃત્તિ તે 
મુક્તિ છે,) એ મહર્ષિ ગૌત્તમના સુત્રથી તથા “ઝથ ત્રિતિઘરુ: - 
રત્યત્તપ્છુવાર્થ: ।।!'' (ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ પરમ પુરુષાર્થ છે,) 
એ શ્રીકપિલમુનિના સુત્રથી અને લોકોની દુઃખભણીની અત્યંત અરુચિથી 
દઃખોની અત્યંત નિવૃત્તિને પરમપુરુષાર્થરૂપ ગણવામાં વિરોધ નથી. એ પ્રમાણે 


4 
દિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના ડ 


દુઃખની નિવૃત્તિ પુરુષને અભીષ્ટ હોવાથી સંપાદન કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. 
યધપિ ભૂતકાલનું દુઃખ તો ભોગદ્વારા જ નિવૃત્ત થઇ ચૂક્યું છે, અને 
વર્તમાનકાલનું ભોગારૂઢ દુઃખ પણ દ્વિતીય ક્ષણમાં નષ્ટ થવાથી નિવૃત્તપ્રાય જ છે 
તેથી એ બંનેની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી નથી, તથાપિ ભાવિદુઃખની 
નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી છે, માટે જ પતંજલિભગવાને “વં રુ:ણ- 
મનામતમ્‌ ।'' (ભાવિદુઃખ ત્યજવાયોગ્ય છે,) એ સૂત્રથી ભવિષ્યત્‌ દુઃખને 
ત્યજવાયોગ્ય કહ્યું છે. આ ભાવિદુઃખની નિવૃત્તિ આગામિજન્મની નિવૃત્તિને 
અધીન છે, કેમ કે આગામિદેહના સંબંધથી થનારા દુઃખને જ ભાવિદુ:ખ કહેવામાં 
આવે છે. તે આગામિજન્મની નિવૃત્તિ ધમધિર્મની નિવૃત્તિને અધીન છે, કારણ કે 
સાભિમાન ધર્માધર્મના અનુષ્ઠાનથી જ આગામી શુભાશુભજન્મની પ્રાપ્તિ થાય 
છે. તે ધમધિર્મની નિવૃત્તિ રાગદ્રેષની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમ કે અનુકૂલમાં 
રાગ ને પ્રતિકૂલમાં દ્રેષ હોવાથી જ અન્યના અનુગ્રહદ્દારા અને નિગ્રહદ્વારા 
અથવા શુભાશુભકર્મના અનુષાનદ્રારા ધર્મધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે, સ્વાભાવિક 
ઉત્પત્તિ થતી નથી. એ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ અવિદ્યાદિપદવડે કહેવાતા મિથ્યા- 
જ્ઞાનની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમ કે મિથ્યાજ્ઞાન જ રાગદ્વેષનું મૂલકારણ છે. એમ 
હોવાથી જ શ્રીપતંજલિભગવાને “ઝાસિરળા 

રાળાન્‌ ॥'' (પ્રિસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન ને ઉદાર અસ્મિતાદિ ક્લેશોનું મૂલકારણ 
અવિદ્યા છે,) એ સૂત્રવડે અવિદ્યાને રાગદ્વેષનું મૂલકારણ કહેલી છે. આવી રીતે 
સમગ્ર અનર્થના મૂલભૂત અવિદ્યાનામના મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ જ સર્વ રીતે 
પ્રથમ પ્રયોજનવાળી હોવાથી કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. તેથી મહર્ષિ ગૌતમે 
પણ “રુ:ઝતમપ્રવત્તિરોષમિલ્યાગઞાનાનામત્તસત્તરાપાવે તરત્તરાપાવારપવર્મ: ।'' 
(દુઃખ, જન્મ, પુણ્યપાપરૂપ પ્રવૃત્તિ, રાગઢ્ઠેષરૂપ દોષ ને મિથ્યાજ્ઞાનમાં ઉત્તર- 
ઉત્તરની નિવૃત્તિમાં તેના કાર્યરૂપ પૂર્વપૂર્વની નિવૃત્તિથી પુરુષને મુક્તિ થાય છે,) 
એ સુત્રથી મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક ઉત્તરઉત્તરના રાગાદિની નિવૃત્તિદ્રારા 
દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિરૂપ અપવર્ગની પ્રાપ્તિ કથન કરી છે. યદ્યપિ અનિત્ય- 
માં નિત્યપપણાના, અપવિત્રમાં પવિત્રપણાના, દુઃખમાં સુખપણાના અને અના- 
ત્મામાં આત્મપણાના જ્ઞાનના ભેદથી આ મિથ્યાજ્ઞાન અનેક પ્રકારનું છે, તથાપિ 
આત્માને યથાવત્‌ નહિ જાણીને જે ચિત્ત આદિ જડમાં આત્મપણાનું જ્ઞાન છે તે જ 
મિથ્યાજ્ઞાન પ્રથમ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે, કેમ કે આ મિથ્યાજ્ઞાનના હોવાથી જ 
સમગ્ર મિથ્યાજ્ઞાન ઉપસ્થિત થાય છે, અને આ મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથી જ સર્વ 
મિથ્યાજ્ઞાન તથા દુઃખ નાશ પામી જાય છે, તેથી જ શ્રીબૃહદારણ્યકઉપનિષદ્‌માં 

“ઝાત્લાનં તેજ્રિઞાનીયાટ્યમસ્થીસિ પૂરુવ: । સિછિમ્છન્યસ્ય જામાય જરીરમન્‌- 

સઝ્યરત્‌ ।'' (પુરુષ જો આ આત્મા ઠું છું એમ અપરોક્ષ રીતે જાણે તો શાને 


5 


૪ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સૂત્ર ૩૪ 


ઇચ્છતો છતો કોના ભોગ માટે શરીરની પછવાડે સંતાપ પામે?) એ શ્રુતિમાં 
વ્યતિરેકદ્રારા આત્માના અજ્ઞાનને જ સમગ્ર અનર્થનું કારણ કહેલ છે. આત્માના 
અજ્ઞાનરૂપ આ મિથ્યાજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ કરનાર આત્મજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન જ છે, 
કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન જ મિથ્યાજ્ઞાનનું વિરોધી છે. આ આત્મજ્ઞાનનામનું તત્ત્વજ્ઞાન 
જ ત્છતંભરાપ્રજ્ઞાપદનું વાચ્ય છે. એથી આત્મજ્ઞાન જ પુરુષને પ્રથમ સંપાદનીય 
સિદ્ધ થયું. આ આત્મજ્ઞાન જે સાધનોથી પ્રાપ્ત થાય છે તે સાધનો યદ્યપિ ભિન્ન 
ભિન્ન શાસ્રમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિપાદન કરેલાં છે, તથાપિ શ્રુતિસંમત હોવાથી 
શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન જ મુખ્યસાધન ગણવાં જોઇએ, અને તેમ હોવાથી 
જ “ઝાત્તા વા ઝરે દ્રછયય: શ્રોતવ્યો મત્તય્યો તિરિઘ્યાસિતક્ય: 1'' (અરે મૈત્રેયિ! 
આત્મા જ સાક્ષાત્કાર કરવાયોગ્ય, શ્રવણ કરવાયોગ્ય, મનન કરવાયોગ્ય ને 
નિદિધ્યાસન કરવાયોગ્ય છે,) આ શ્રુતિમાં એ ત્રણને જ આત્મજ્ઞાનનાં સાધન 
કહેલાં છે, અન્યને સાધનરૂપે કહેલાં નથી. તેમાં વેદવાક્યોનો અહ્િતીય બ્રહ્મના 
સંબંધમાં સમન્વય કરવા માટે ઉપનિષદોના તાત્પર્યવિષયક અજ્ઞાનસંશયાદિ 
પ્રતિબંધકના નિવર્તક વેદાંતવાક્યોનો ઉપક્રમઉપસંહારની એક્તા આદિ ષડ્લિંગ- 
દ્વારા નિર્ણયજનક વિચાર તે શ્રવણ છે. અન્ય મતોની સાથે વિરોધપ્રયુક્ત પ્રમેયની 
અસંભાવનારૂપ પ્રતિબંધકના નિરાકરણ માટે જે શ્રુતિસ્મૃતિસહકૃત તર્કનું અનુ- 
સરણ કરી નિરંતર વેદાંતવાક્યોના અર્થનું ચિંતન તે મનન છે. મનનદ્દારા નિશ્ચય 
કરેલા પદાર્થના સંબંધની વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ માટે ચિત્તને એકાગ્ર કરી 
દેવાનું નામ નિદિધ્યાસન છે. આ ત્રણમાંથી આત્મજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું અંતરંગ- 
સાધન નિદિધ્યાસન છે, અને તેની અપેક્ષાને અન્ય બહિરંગસાધન છે, માટે જ 
“તતસ્ત્‌ ત પર્યત્તિ નિષ્જત્નં ઘ્યાયત્ાન: ।!'' (પછી તો ધ્યાન કરનારો તે પ્રાણાદિ 
ક્લારહિત પરબ્રહ્મને અનુભવે છે,) આ શ્રૃતિમાં ધ્ધાનશીલને જ આત્મજ્ઞાનની 
યોગ્યતાવાળો કહ્યો છે. નિદિધ્યાસન અને ધ્યાન આ બંને શબ્દ પર્યાય છે, માટે જ 
પૂજ્યચરણ શ્રીશંકરાચાર્યજીએ શ્રુતિમાંના ““સિર્ઘ્યાસિતક્ય: ।'' એ પદનો 
“િફવેત્ર ઘ્યાતય્ય: ।।'' (નિશ્ચયવડે ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે,) એ અર્થ કર્યો છે. આ 
ધ્યાન જ કાલક્રમથી પરિપાકદશાને પ્રાપ્ત થઇને સમાધિ, સંપ્રજ્ઞાતયોગ અને 
અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. 

વિષયભોગવાસના શ્રવણના અંગભૂત યમનિયમાદિથી જ નિવૃત્ત થઇ જાય 
છે. શાસ્રમાં રહેલો સંશય શ્રવણથી દૂર થઇ જાય છે, પુરુષના સ્વરૂપમાં રહેલી 
અસંભાવના મનનથી નાશ પામી જાય છે, અને વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ માટે 
નિદિધ્યાસનનું અનુષ્ઠાન કર્તવ્ય છે.* વિપરીતભાવના વિદ્યમાન હોય ત્યાંસુધી 


૧, ચિત્તમાં રહેલી મલિનવાસના જન્મમરણના કારણરૂપ છે, તેથી નિદિ- 
ધ્યાસનનું અનુષ્ઠાન કરવા ઇચ્ઇનારે વિપરીતભાવનાની પોષક તે વાસનાનો 


6 


ઠ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના પ 
સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થઇ શકતો નથી, તેથી જ “ઝથ તર્શનાજ્યપાયો યોમ: ॥'' 
(તે બ્રહ્મના દર્શનનો ઉપાય યોગ છે,) “શ્રસ્ટ્ર'માસદિઘ્યાતયોગાર્લેરિ” ' (શ્રદ્ધા, 
ભક્તિ ને ધ્યાનયોગથી આત્માને જાણ,) “ઝઇ્યાત્યવોમાધિમતેત દેવં પત્યા દો 
ઇર્ષજોવને ઇતિ ।।' ' (અધ્યાત્મયોગની પ્રાપ્તિવડે પરમાત્માને જાણીને ધીર પુરુષ 
હર્ષશોકને ત્યજે છે,) “તતસ્તુ તં પર્વત સિષ્ઝતં ઘ્યાયમાન: ।!'' (પછી ધ્યાન 
કરનારો તે જાન જુએ છે,) તથા ““ક્સજેર્ઘીર: %ત્યમાત્માનમેક્ષયાયુત્ત- 

।'' (કોઇ ધીર પુરુષ અમૃતપણાની ઇચ્છાવાળો થયો છતો 
ચક્ષુરાદિ ઇંદ્રિયોની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને પ્રત્યગાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે,) 
ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં નિદિધ્યાસન સંજ્ઞાવાળા યોગને આત્મસાક્ષાત્કારનું કારણ 
કહેલ છે. મનુભગવાને “સક્ષમતા ત્વાત્ચયેક્ષેતત થોમસ પરમાત્મત: ।!'' (યોગવડે 
પરમાત્માની સુક્ષ્મતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે,) એ વચનથી યોગને પરમાત્મામાં 
રહેલી સુક્ષ્મતાના સાક્ષાત્કારનું કારણ કહેલ છે; શ્રીયાજ્ઞવલ્ક્યે “૬ઝ્યાત્વારટતા- 


। ઝય ત પરમો ઘર્યો ચછોનેનાત્મરતમ્‌ ।!'' (યજ્ઞ, 


ત્યાગ કરવો જોઇએ, અને શુદ્ધવાસના મોક્ષના હેતુરૂપ છે, તે માટે તે સંપાદન 
કરવી જોઇએ. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં પણ એમ જ કહ્યું છેઃ- 
“વાસના દિવિઘા ખ્રોસ્છા સુ્દ્રાતિમસ્તિના તથા । 
શુદ્ધ ઝતમક્ષવે દોડ. પામેલ ઝત્મજારળમ્‌ ॥ ૨॥ 
માર્મામ્યાં વઇની વાસનાસર્તિ । 
પ્રયત્તેન ચોઝનીયા સમે પછિ । ૨।।'' 
ભાવાર્થઃ-વાસના બે પ્રકારની કહી છે, શુદ્ધ તથા અતિમલિન. શુદ્ધ જન્મના 
ક્ષયમાં હેતુ છે, અને મલિન જન્મનું કારણ છે. ૧. શુભ અને અશુભ માર્ગવડે 
વહેનારી વાસનારૂપ નદી છે, તેને પુરુષપ્રયત્નવડે શુભમાર્ગમાં જોડવી જોઇએ. ર 
શુભવાસનાની વૃદ્ધિ અને મલિનવાસનાની નિવૃત્તિ અભ્યાસથી થાય છે. કોઇ 
પણ કાર્યની સિદ્ધિ થવામાં અભ્યાસ જ કારણરૂપ છે. શ્રીયોગરસાયનમાં અભ્યાસનું 
માહાત્મ્ય નીચે પ્રમાણે કહ્યું છેઃ- 
“સર્યેથાં ત્‌ પરાર્થાનામમ્યાત: જારળ પર્‌ । 
ઝતભ્યાતેત મર્ત્યસ્ય પ્રાપ્તો યોમોડાપિ ગસવત્િ ॥ ૨ 
ઝમ્યાસેન સ્થિર સ્ત્તમમ્યાસેનાનિતસ્ય્‌તિ: । 
ઝમ્યાસેઝ પરાનનરે છ્યાસેનાત્વટર્શગમ્‌ ॥ ૨॥'' 
ભાવાર્થઃ-સર્વે પદાર્થોનું પરમ કારણ અભ્યાસ છે. અભ્યાસવિના માણસનો 
પ્રાપ્ત યોગ પણ નાશ પામે છે. ૧. અભ્યાસવડે ચિત્ત સ્થિર થાય છે, અભ્યાસવડે 
પ્રાણનો નિરોધ થાય છે, અભ્યાસવડે પરમાનંદ સ્ફરે છે. અને અભ્યાસવડે 
આત્મદર્શન થાય છે. ર 


7 


ન શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સુત્ર ૩૪ 


આચાર, દમ, અર્હિસા, દાન અને સ્વાધ્યાય એ કર્મોમાંથી યોગવડે આત્માનો જે 
સાક્ષાત્કાર કરવો તે જ પરમધર્મ છે,) એ વચનથી યોગદ્વારા આત્મસાક્ષાત્કારને 
પરમ ધર્મ કહ્યો છે; બ્રહ્મસૂત્રકાર વ્યાસમુનિએ “ઝાપિ ત્તરધને પ્રત્યક્ષાન્માના - 
ઉયામ્‌ ।!'' (આરાધનરૂપ ધ્યાનકાલમાં યોગીજનો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે 
એમ શ્રુતિસ્મૃતિથી જણાય છે,) એ સુત્રવડે યોગને સગુણબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર 
કરનાર પ્રતિપાદન કર્યો છે; ન્ચાયદર્શનકાર મહર્ષિ ગૌતમે પણ “સમાધિયિજ્ઞેજા- 
જ્યાસાત્‌ ।'' (સમાધિવિશેષના અભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે,) આ 
સુત્રથી યોગાભ્યાસને જ તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપાયરૂપે કથન કરેલ છે; અને શ્રીબૃહ- 
દારણ્યકઉપનિષદ્‌ના ચતુથધ્યાયના મૈત્રેયીબ્રાહ્મણના વ્યાખ્યાનમાં ભાષ્યકાર 
શ્રીશંકરાચાર્યજીએ “થરેલત્વમેતાન્યુપમતાનિ તરા રં ર 
પ્રસીટતિ તાન્યા! શ્રયળપાત્રેળ ।'' (જ્યારે આ શ્રવણાદિ ત્રણ એકપણાને પામે 
છે ત્યારે બ્રહ્મના એકત્વનું સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધ થાય છે, શ્રવણમાત્રે તેમ થતું નથી,) 
આ વાક્યથી કેવલ શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના અભાવના કથનપૂર્વક નિદિધ્યાન- 
સહિતના શ્રવણને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારનું જનક કહેલું છે. 

શ્રીઆદિત્યપુરાણમાં ““યોમાત્સઝ્ઞાયતે સાન યોનો મચેજાસિત્તતા ।!'' (યોગ- 
થી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને મારે વિષે એકચિત્તપણું તે યોગ છે,) એ વચન- 
થી, શ્રીસ્કંદપુરાણમાં “ઝાત્યજ્ઞાનેત મૂર્છિ: સ્થાત્તરત થોમારતે ત દિ ।!'' 
(આત્મજ્ઞાનવડે મુક્તિ થાય છે, ને તે જ્ઞાન યોગવિના પ્રાપ્ત થતું નથી,) આ 
વચનવડે, શ્રીફૂર્મપુરાણમાં ““થોમામ્નિર્ટદાતિ ક્િપ્રમજેષં પાપપઝ્નરમ્‌ | પ્રસન્ન ઝાયતે 
જાન સાનાસ્રિ્યાળમ્સ્છાતિ: 1'' (યોગરૂપ અગ્નિ શીઘ્ર જ સમગ્ર પાપપંજરતે 
બાળી નાંખે છે તેથી પ્રતિબંધરહિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્ઞાનથી નિર્વાણ 
પામે છે,) એ શ્લોકથી, શ્રીદક્ષસ્મૃતિમાં ““સ્યભવેઇં ૪ તર્બઇ જુમારી સ્રીસ્ણં 
ઘથા ઝયોનમી નૈવ ગઝાનાતિ ઝાત્યન્યો જિ થથા ઘટમ્‌ ।'' (જેમ કુમારી 
પતિસંગમજન્ય સ્રીસુખને જાણી શક્તી નથી, અને જન્માંધ પુરુષ જેમ ઘડાને 
જાણી શકતો નથી તેમ યોગાભ્યાસથી રહિત પુરુષ આત્માને જાણી શક્તો નથી) 
એ વચનથી, અને શ્રીયોગવાસિષઠમાં “ર:સઇરામ સતાસવિવવેમવિષૃત્તિજા । 
સોમમાક્ટમત્રેળ પાવનેનોપજામ્યસિ ।'' (હે રામ! જન્મમરણરૂપ સંસારસંજ્ઞા- 
વાળો જે વિષના વેગના જેવો વિષૂચિકા-કોલેરા-રોગ છે તે યોગરૂપ ગારુડ- 
મંત્રવડે સુખપૂર્વક નિવૃત્ત થઇ જાય છે,) એ વાક્યથી યોગને આત્મજ્ઞાનનો 
જનક કહ્યો છે. 

માત્ર શ્રવણને આત્મસાક્ષાત્કારનું કરણ નહિ માનતાં શ્રવણમનન પછી 
થનારા નિદિધ્યાસનરૂપ યોગયુક્ત ચિત્તને જ આત્મસાક્ષાત્કારનું કરણ માનવું 
ઉચિત છે. ““શુફ્યતે ત્જયયા વતા સૂટ્યયા સૂક્લરશબિ:॥'' (સુકષ્મદર્શીઓએ 


8 


દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના ૭ 


સૂક્મ અને એકાગ્ર બુદ્ધિવડે આત્મા અનુભવાય છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં પણ 
એકાગ્રચિત્તને આત્મસાક્ષાત્કારનું કારણ-અસાધારણ કારણ-કહ્યું છે; પતર 
ભાષ્યમાં ૧ પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યે પણ “ 
ઝાત્મર્શને જરળમ્‌ |'' (શાસ્્ર અને આચાર્યના ઉપેદશ તથા મારો 
સંસ્કૃત થયેલું મન આત્મસાક્ષાત્કારમાં કરણ છે,) એ વચનથી યોગયુક્ત મનને 
આત્મજ્ઞાનનું કરણ કહેલ છે; શ્રીબૃહદાર્યકઉપનિષદ્‌માં પણ “સમાદ્તો 
ભૂત્વાડડત્મન્યેવાત્વાન પફ્યત્તિ ।'' (સમાહિત થઇને શુદ્ધચિત્તમાં જ આત્માને 
જુએ છે,) એ શ્રુતિથી સમાહિતચિત્તવાળા યોગીને જ આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી 
કહ્યો છે; તથા સઈ કે. હાર 3325" પણ ભગવાન્‌ સનત્કુમારે શ્રીનારદપ્રતિ 
“સત્વશુરટી ઘૂયા સ્મૃતિ: સ્મૃસિતય્મે સર્યત્ર્થીનાં ચિષ્નનોક્ષ: ॥'' (અંતઃકરણની 
શુદ્ધિ થયે અખંડસ્મૃતિની પ્રાપ્તિ ને તેવી સ્મૃતિની પ્રાપ્તિ થયે અવિવેકાદિ સર્વ 
ગ્રંથિઓની સારી રીતે નિવૃત્તિ થઇ જાય છે,) એ વચનથી સમાધિજન્ય ત્છતં- 
ભરાનામની અખંડસ્મૃતિને જ મોક્ષનું કારણ કહેલી છે. 

યધપિ જેમને વિપરીતભાવનાનો ઉદય થતો નથી તેમને શ્રવણમનનથી જ 
પ્રતિબંધરહિત જ્ઞાનનો લાભ થવાથી યોગ નિયમથી આત્મજ્ઞાનનું કારણ નથી, 
તેથી જ “હૌ જમો િત્તનાઝસ્ય યોનો જાન તત સાવ્રય । યોનો યત્તિસિતતઘો છિ જ્ઞાનં 
સમ્યમવેક્ષળન્્‌ ।'' (હે રાઘવ! ચિત્તના નાશના બે ક્રમ છે, યોગ તથા જ્ઞાન; 
ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ, અને યથાર્થ દર્શન તે જ્ઞાન છે,) એ વચનથી 
શ્રીવસિષઠમુનિએ વિકલ્પ કહ્યો છે, અને શ્રીપંચદશીના ધ્યાનદીપમાં “થદુ- 

સિસત્સસસ્યબીર્ન ૪! થામા મુજ્યસ્તતન્તેષાં ઘીર્પત્તેન 

ત્રજ્યત્તિ ।!'' (બહુ વ્યાકુલ ચિત્તવાળાને વિચારથી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી તેથી તેમને 
યોગ મુખ્ય છે, તે વડે તેમની બુદ્ધિના વિક્ષેપ દૂર થઇ જાય છે,) ઇત્યાદિ વાક્યથી 
વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળાપ્રતિ જ યોગાનુષ્ઠાન કહ્યું છે, સમગ્ર જિજ્ઞાસુપ્રતિ કહ્યું નથી, 
તથાપિ જે પુરુષોને પૂર્વજન્મમાં અભ્યાસ કરેલા યોગથી આ જન્મમાં પૂર્વે 
અભ્યાસ કરેલા યોગબલનો લાભ થયો છે તે યોગભ્રષ્ટોના સંબંધમાં યોગા- 
ભ્યાસવિના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું પ્રતિપાદન કરનારા વચનોનું તાત્પર્ય હોવાથી 
પૂર્વોક્ત પ્રતિપાદનમાં દોષ આવતો નથી. 

જે પુરુષોને પૂર્વજન્મમાં અભ્યાસ કરેલાં સાધનોથી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થઇ 
જાય તેમને પણ પ્રારબ્ધકર્મપ્રયુક્ત દંષ્ટદુ:ખની નિવૃત્તિને માટે યોગ અવશ્ય 
આશ્રય કરવાયોગ્ય છે, કેમ કે આત્મજ્ઞાન આગામી તથા સંચિત કર્મોનો જ 
અસ્પર્શ તથા નાશ કરવામાં સમર્થ છે, પ્રારબ્ધકર્મની નિવૃત્તિમાં સમર્થ નથી, તેથી 
બ્રહ્મસૂત્રકાર વ્યાસભગવાને પણ “તરધ્િમમ શ્તેષસિના 


૧ , અધ્યાય બીજો, શ્લોક એકવીશમો. 


9 
૮ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સુત્ર ૩૪ 


તય્ય્યપરેજ્ઞાત્‌ 1'' (બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવાથી આગામિકર્મનો અસ્પર્શ અને 
સંચિતકર્મનો વિનાશ થાય છે, શ્રુતિમાં તેના કથનથી,) એ સુત્રથી પ્રારબ્ધકર્મથી 
ભિન્ન કર્મોની આત્મજ્ઞાનથી નિવૃત્તિ કહી છે. એવી રીતે પ્રારબ્ધકર્મથી ઉપજતા 
દષ્ટદુ:ખની નિવૃત્તિ માટે તથા મનોનાશવાસનાક્ષયદ્ઘારા જીવન્મુક્તિને સંપાદન 
કરવા માટે વતક યોગ મુમુક્ષુને ઉપાદેય છે આ સિદ્ધ થયું. ૧5 

જો કે શ્વેતાશ્વતર, કઠ ને મૈત્રાયણીય આદિ ઉપનિષદોમાં યોગ પ્રતિપાદિત 
છે તોપણ તે એકત્ર સાંગોપાંગ નિબદ્ધ નથી, માટે પરમકૃપાલુ પતંજલિમુનિએ 
મુમુક્ષુઓના ઉદ્ધાર માટે તે યોગ સુત્રોદ્વારા સાંગોપાંગ ચાર પાદોમાં વિભક્ત કરી 
દીધો છે. આ ગ્રંથનું નામ યોગાનુશાસન, યોગશાસ્ત્ર, યોગસુત્રો, યોગદર્શન વા 
પાતંજલયોગદર્શન છે. આ યોગસુત્રોને, તે અતિસંક્ષિપ્ત અને ગૂઢાર્થ હોવાથી 
પ્રૌઢજ્ઞાનરહિત જનોને એનાથી ઉપકાર નહિ જોઇને, વ્યાસભગવાને ભાષ્યદ્વારા 
ભૂષિત અને પરિવર્ધિત કરીને સ્પષ્ટ કર્યા છે; અને એ ભાષ્યને પણ ગહન- 
વિષયોથી યુક્ત જાણીને સર્વતંત્રસ્વતંત્ર વાચસ્પતિમિશ્રે તત્ત્વવૈશારદીનામની 
વ્યાખ્યાથી અલંકૃત કરેલ છે. આ દર્શનપર બીજાં ભાષ્ય ૨ તથા ટીકાદિ3 પણ છે. 
વર્તમાનમાં જે યોગગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે તેમાં આ ગ્રંથો સર્વોત્તમ છે એમ કહેવામાં 


૧. પ્રસ્‍તાવનાનો અહીંસુધીનો ઘણોખરો ભાગ સાધુ શ્રીબાલરામજીના લેખને 
આધારે લખવામાં આવ્યો છે. કેટલાંક સુત્રોમાંના વિવેચનમાં પણ તેઓના લેખનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 

૨. ભવદેવકૃત પાતંજલીય અભિનવભાષ્ય તથા રામાનુજકૃત યોગસુત્ર- 
ભાષ્ય એ બે બીજાં ભાષ્યો છે. 

૩, વ્યાસભગવાન્‌ના યોગભાષ્યપર વિજ્ઞાનભબિક્ષુનું વાર્તિક છે, ને નાગેશની 
વ્યાખ્યા છે. એ વિના આ દર્શનપર ભોજદેવકૃત રાજમાર્તડ, નારાયણભિક્ષુકૃત 
યોગસુત્રગૂઢાર્થધ્યોતનિકા, ઉદયશંકરકૃત યોગવૃત્તિસંગ્રહ, આનંદના શિષ્યકૃત 
યોગસુધાકર, ઉમાપતિત્રિપાઠિકૃત પાતંજલવૃત્તિ, ક્ષેમાનંદદીક્ષિતકૃત નવયોગ- 
કલ્લોલ , ભાવાગણેશકૃત યોગાનુશાસનવૃત્તિ, જ્ઞાનાનંદકૃત યોગસુત્રવૃત્તિ, રામા- 
નંદતીર્થકૃત યોગમણિપ્રભા, અનંતશર્મકૃત યોગચંદ્રિકા, રાધવાનંદયતિકૃત પાતં- 
જલરહસ્ય, શ્રીધરાનંદયતિકૃત પાતંજલરહસ્ય, સદાશિવકૃત યોગસુત્રવૃત્તિ, શંકર- 
કૃત યોગસુત્રવૃત્તિ, વૃંદાવનશુક્લકૃત યોગસુત્રવૃત્તિ ને પદબોધિની એ ટીકાઓ છે, 
તથા પંડિત બાલરામકૃત ટિપ્પણ છે. 

૪. પાતંજલયોગદર્શનથી ભિન્ન યોગગ્રંથો વર્તમાનકાલમાં આ પ્રમાણે મળી 
આવે છેઃ-યાજ્ઞવલ્ક્યસંહિતા, અમનસ્કખંડ, સિદ્ધસિદ્ધાંતપદ્ધતિ, ગોરક્ષશતક, 
ખેચરીપટલ , ઘેરંડસંહિતા, પવનવિજય , હઠયોગપ્રદીપિકા, શિવસંહિતા, યોગ- 
સારસંગ્રહ, યોગતારાવલી , યોગબીજ, રાજયોગ, ષટ્ચક્રનિરૂપણ , કપિલગીતા 


10 


દિતીયાવત્તિની પ્રસ્‍તાવના લ 


અતિશયોક્તિ થતી નથી. 

યોગશાસ્રને સાંખ્યપ્રવચન પણ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે આ યોગશાસ્ત્ર 
સાંખ્યશાસ્રનું પ્રકૃષ્ટ્ટી જ વચન એટલે પ્રતિપાદન કરે છે, અર્થાત્‌ આ 
યોગશાસ્તમાં પ્રાયશઃ સર્વ પ્રક્રિયા સાંખ્યની જ છે, કેવલ ઈશ્વરનો સ્વીકાર અને 
યોગનું પ્રતિપાદન આમાં પ્રકૃષ્ટ એટલે અધિક છે આથી આનું નામ સેશ્ચવરસાંખ્ય 
પણ કહેવાય છે. 

સૃત્રોસહિત ટિપ્પણવાળું તથા ટિપ્પણવિનાનું વ્યાસભાષ્ય તથા વ્યાસ- 
ભાષ્યપરની વાચસ્પતિમિશ્રની ટીકા, સૂત્રોસહિત યોગવાર્તિક, ભોજવૃત્તિ, યોગ- 
મણિપ્રભા, યોગસુધાકર, નાગેશની વ્યાખ્યા ને યોગચંદ્રિકા એ ગ્રંથો દેવનાગરી- 
લિપિમાં મુદ્રાંકિતિ થયા છે, બાકીનાં ભાષ્યો તથા ટીકાઓ દેવનાગરીલિપિમાં 
અદ્યાપિપર્યત મુદ્રાંકિત થયેલાં જાણવામાં નથી. 

આ ગ્રંથના ચાર પાદો છે, પ્રથમપાદમાં ઉત્તમાધિકારી માટે બંને પ્રકારના 
સમાધિનું નિરૂપણ છે. માટે તે પાદનું નામ સમાધિપાદ રાખેલું છે. તે પાદમાં ૫૧ 
સુત્રો છે. બીજો પાદ મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ અધિકારી માટે છે. તેમાં તેવા 
અધિકારીઓને સંપાદન કરવાયોગ્ય જે ક્રિયાયોગ તથા અષ્ટાંગયોગરૂપ સાધનો છે 
તેમનું નિરૂપણ છે, તેથી તેનું નામ સાધનપાદ પાડવામાં આવેલું છે. તે પાદમાં 
પપ સુત્રો છે. ત્રીજા પાદમાં મંદાધિકારીને યોગમાં શ્રદ્ધા ઉપજાવવા વિભૂતિઓનું 
નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી તેનું નામ વિભૂતિપાદ રાખ્યું છે. તેમાં પણ પપ સુત્રો છે. 
ચોથા પાદમાં યોગના મુખ્ય ફલ કૈવલ્યનું નિરૂપણ છે, તેથી તે પાદનું નામ 
કૈવલ્યપાદ રાખવામાં આવ્યું છે. તે પાદમાં ૩૪ સૂત્રો છે. એમ ચાર પાદોમાં 
૧૯૫ સુત્રો છે. તે સૂત્રોમાં કયા કયા વિષયોનું નિરૂપણ છે તે અનુક્રમણિકામાં 
જોવાથી જણાશે. 

આ ગ્રંથની પ્રથમાવૃત્તિમાં સંક્ષિપ્ત ટીકા હતી, તે ટીકાને સ્થાને આ 
આવૃત્તિમાં વિસ્તૃત ટીકા આપવામાં આવી છે, તથા કોઇ વિદ્વાને રચેલી પદ- 
બોધિનીનામની એક સરલ સંસ્કૃતટીકા જે બહુધા ભાષ્યાનુકૂલ છે તે પણ સંશોધન 
કરીને આપવામાં આવી છે, તેથી આ આવૃત્તિ યોગવિદ્યાનું રહસ્ય જાણવા 
ઇચ્છનારને પ્રથમાવૃત્તિ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી થઇ પડશે . જતિ જિયન્‌ । 


ને યોગવિચાર. એ વિના ઉપનિષદોમાં, સ્મૃતિઓમાં, પુરાણોમાં, ઉપપુરાણો- 
માં, યોગવાસિષ્ઠમાં, મહાભારતમાં તથા પંચદશી અને જીવન્મુક્તિવિવેક આદિ 
ગ્રંથોમાં પણ યોગનું નિરૂપણ જોવામાં આવે છે. 


11 


૧૦ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સુત્ર 3૪ 


પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 

યોગવિદ્યાના જે ગ્રંથો આજકાલ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે તે સર્વ ગ્રંથોમાં 
પાતંજલયોગદર્શન ગ્રંથ પ્રાચીન તથા વિશેષ સયુક્તિક અને સપ્રમાણ ગણાય છે. 
એમાં સમાવેલો વિષય અતિગહન, પરંતુ માનવજાતિને અત્યંત ઉપયોગી છે. 
દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ, જેને વાસ્તે પ્રાણિમાત્ર નિરંતર ઉદ્યમી રહે છે તે, કેવા 
ઉપાયોવડે સિદ્ધ થાય છે તે આ ગ્રંથમાં વિસ્તારપુર્વક સમજાવતાં, વચ્ચે વચ્ચે જે 
એશ્ચર્યો સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ કાર્યકારણભાવ બતાવી સરહસ્ય 
વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. આર્યજન્મનો મુખ્ય ઉદેશ જે કૈવલ્ય મેળવવાનો છે તે 
સિદ્ધ કરવાને આ ગ્રંથ વાસ્તવિક માર્ગદર્શક છે એમ જિજ્ઞાસુઓને અભ્યાસ 
કરવાથી નિઃસંદેહ રીતે જરાઇ આવશે . 

આ ગ્રંથના ચાર પ્રકરણ અથવા પાદ છે. પહેલા પ્રકરણને સમાધિપાદ કહે 
છે. તેમાં સમાધિના પ્રકાર, તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયો તથા ચિત્તની અવસ્થાઓ 
વગેરેનું વર્ણન છે. બીજા પાદનું નામ સાધનપાદ છે. તેમાં અવિદ્યારૂપ અશુદ્ધિનો 
નાશ કરી ચિત્તને સમાહિત સ્થિતિમાં લાવનાર અષ્ટાંગયોગ વગેરેનું વર્ણન છે. 
ત્રીજા પ્રકરણનું નામ વિભૂતિપાદ છે. તેમાં વિવિધપ્રકારના સંયમદ્રારા જે 
એશ્ચર્યનો લાભ યોગીને થાય છે તેનું વર્ણન છે. સૌથી છેલ્લા અથવા ચોથા 
પ્રકરણને કૈવલ્યપાદ કહે છે. એમાં કૈવલ્ય-નિર્વાણ-નું સ્વરૂપ વગેરે સમજાવ- 
વામાં આવેલ છે. 

અનંત પુણ્યકર્મોના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થયેલો આ મનુષ્યદેહ માત્ર વિષય- 
સેવનમાં જ વ્યર્થ ગાળી નાંખવો એ અનુચિત છે. વીર્યવાન અને બુદ્ધિમાન 
અધિકારિજનોએ પોતાની પ્રજ્ઞાને પ્રકાશિત કરવા માટે અવશ્ય પોતાની પ્રકૃતિ- 
સ્થિતિને અનુકૂલ આવે એવી રીતે યોગવિધાનું અનુષ્ઠાન કરવામાં તત્પર રહેવું 
જોઇએ. જેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્ન કરનારા છે તેમનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ કરવાને 
ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયથી રહિત પુરુષવિશેષનું પ્રજ્ઞાસત્ત્વ સર્વત્ર તત્પર 
છે. દિવ્યચક્ષુ ખોલો, અને પરમસત્યને વિલોકી શાંતિ પામો. 

સંવત્‌ ૧૯૪૭ જેઠવદિ ૩ ગુરુવાર. 


શ્રીપતંજલિમુનિનું ચરિત્ર 
“સોનેત સ્ત્તસ્ત પરત વાત્તાં પતં ઝરીરત્ય ત્ત વૈદે । 
સોડવાજસત્ત દવર મતીનાં પતઝાલિ પ્રાજસ્તિસનતોડસ્થિ ॥'' 
ભાવાર્થઃ-જેમણે ચિત્તના મલ યોગસૂત્રરૂપ યોગશાસ્રથી, વાણીના મલ 
પાણિનિમુનિનાં સૂત્રોપરના મહાભાષ્યરૂપ પદશાસ્રથી અને શરીરના મલ 
ચરકનામના વૈદ્યકગ્રંથવડે દૂર કર્યા તે મુનિઓમાં ઉત્કૃષ્ટ ભગવાન્‌ પતંજલિને હું 
બે હાથ જોડીને નમેલો છું. 


12 
શ્રાપતંજાલેમુંનેનું ચરિત્ર ૧૧ 


હિમાલયપર્વતની ઉત્તરમાં આવેલા ઇલાવૃત્તવર્ષમાં વર્તમાન બ્રહ્માના 
હિતીયપરાર્ધના શ્વેતવારાહકલ્પના વૈવસ્વતમન્વંતરના અદ્દાવીશમા દ્વાપરયુગના 
અંતમાં ભગવાન્‌ પતંજલિ જન્મ્યા હતા એમ પુરાણાદિપરથી જણાય છે. એમના 
પિતાનું નામ અંગી અને માતાનું નામ ગોજિકા કિંવા સતી હતું. એ ગોણિકા 
સુપુત્રની પ્રાપ્તિ માટે તપ કરતાં હતાં. તેમણે એક વેલા શ્રીસૂર્યને અર્ધ્યપ્રદાન 
કરવા અંજલિમાં પવિત્ર જલ ગ્રહણ કરી શ્રીસૂર્યની પોતાને પ્રાજ્ઞ પુત્ર આપવા 
માટે શુદ્ધભાવથી પ્રાર્થના કરી તે અંજલિ ઊંચો કરી જેવાં તે અર્ધ્ય અર્પણ કરવા 
જાય છે કે તેમાંથી એક નાનો બાલક નીચે પડ્યો. તે બાલકને ગોણિકાએ પોતાનો 
પુત્ર માન્યો, અને પોતાના અંજલિમાંથી તે પડ્યો માટે ગોણિકાએ તેનું નામ 
પતંજલિ (અંજલિમાંથી પડેલો) પાડ્યું. પછી તે પોતાની માતાને “આપ જ્યારે 
મારું સ્મરણ કરશો ત્યારે હું શીઘ્ર આપની પાસે આવીશ'' એમ કહી તપ કરવા 
ગયા. તેમની ઉગ્ર તપશ્ચ્યથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન્‌ મહેશ્વરે તેમને મહા- 
ભાષ્યાદિ રચવાનું સામર્થ્ય આપ્યું. પછી મહાભાષ્ય, યોગસુત્રો અને ચરકનામનું 
વૈદ્યકશાસ્ર રચી તેમનો શિષ્યપ્રશિષ્યદ્રારા ભરતખંડમાં પ્રચાર કર્યો. પછી 
ગોનઇનામના1 દેશમાં જઇ ત્યાં ચિરકાલ નિવાસ કરીને રહ્યા. એમનાં સ્ત્રીનું નામ 
લોલુપા હતું, ભગવાન્‌ પતંજલિ ગોનદદેશમાં દીર્ઘકાલપર્યત રહ્યા તેથી તેમનું 
ગોનર્દીય એવું પણ નામ પડ્યું છે. મહાભાષ્યમાં પણ તેમણે જ્યાં જયાં પોતાનો 
અભિપ્રાય આપ્યો છે ત્યાં ત્યાં “નોનર્રીવસ્યાઇ ।'' એમ પોતાનું ઓળખાણ 
આપ્યું છે. મહાભાષ્યમાં “વાતિજ પૈત્તિજ , શ્તેષ્તિજમ્‌ ।।'' ““રધિત્રપષં પ્રત્યક્ષો 
સ્વર: 11'' (દર્હીં ને કાકડી પ્રત્યક્ષ જવર છે,) ને “મટ્સતોર્વ પાર્સેમ: ॥'' 
(બરુનું જલ પગનો રોગ છે,) એવા એવા લેખથી મહાભાષ્યકાર અને 
ચરકનામનો વૈથ્યકગ્રંથ કરનાર પતંજલિમુનિ એક છે એમ જણાય છે, અને 
યોગસુત્રકાર તેથી ભિન્ન હોય એમ પ્રતીત થાય છે, કેમ કે યોગશાસ્રનો પરિચય 
મહાભાષ્યમાં કોઇ સ્થલે મળતો નથી, એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ 
પ્રમાણે જાણવુંઃ-પ્રસંગવિના યોગનો પરિચય દેવો અનુચિત ગણાય તેથી તેમણે 
તેનો પરિચય આપ્યો નથી; જો પરિચયનો જ આગ્રહ હોય તો જેમ મહાભાષ્યમાં 
વૈધ્યકનો પરિચય દેવાથી મહાભાષ્યકારથી વૈદ્યકના રચનાર અભિન્ન છે એમ 
સ્વીકાર્યું તેમ યોગશાસ્તમાં ચતુર્થપાદના પ્રથમસુત્રમાં ઔષધજન્યસિદ્ધિના 
નિરૂપણથી યોગગ્રંથ લખનારને પણ મહાભાષ્યકારથી અભિન્ન અંગીકાર 
કરવામાં વિરોધ રહેતો નથી. વળી એમ માનવામાં આરંભમાં દર્શાવેલી 
નમસ્કારની પ્રચલિત ઉક્તિ પણ સહાય થાય છે. 


૧. અયોધ્યાપ્રદેશમાં ગોંડાનામનું જે નગર છે તેની આસપાસના દેશને પૂર્વે 
ગોનઈ કહેતા હતા એમ કેટલાક શોધકોનું ધારવું છે. 


13 


૧૨ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સુત્ર ૩૪ 


ભગવાન્‌ પતંજલિના પ્રાદુર્ભાવના સંબંધમાં નીચેની દંતકથા પણ પ્રચલિત છેઃ- 

એક વાર ગોનદદેશમાં પાણિનિનામના મુનિ સંધ્યોપાસનના સમયમાં 
શ્રીસૂર્યને અર્ઘ્યપ્રદાન કરતા હતા તેવામાં તેમના અંજલિમાંથી એક નાનું સર્પનું 
બચ્ચું નીચે પડ્યું, ને બાલકરૂપ થઇ ગયું, તેથી ભય અને આશ્ચર્યને લીધે 
પાણિનિમુનિથી તે બાલકપ્રતિ “જે ભ્વાન્‌''-તું કોણ છે?-એમ બોલવાની 
જગાએ “જ્ેર્બયાન્‌'' એમ બોલાઇ જવાયું. તે બાલકે મુનિના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 
“સર્ખોડ્રવ' “-હં સર્ષ છું-એમ કહેવાને સ્થાને “સખળેડ્રમ'' એમ કહ્યું. મુનિએ 
તેને પુછ્યું કે, ““સેજ: જીત્ર મત: ' '-સર્ષ શબ્દમાંનો રેક ક્યાં ગયો?-તેના ઉત્તરમાં 
તે બાલકે કહ્યું કે, ““ત્યયા ઇત:''-તે તો તમે લઇ લીધો, કેમ કે તમે યો ભવાન્‌ને 
સ્થાને શેર્ભયાન્‌ બોલ્યા છો. મુનિ તે બાલકના તે ઉત્તરથી પ્રસન્ન થયા. તે બાલક 
અંજલિમાંથી પડ્યો માટે તેનું નામ પતંજલિ કહેવાયું , ને તેમણે જ પાણિનિમુનિના 
વ્યાકરણપર મહાભાષ્ય રચ્યું. ચરક્નામનો વૈદ્યકગ્રંથ અને યોગસુત્રો પણ તેમણે 
જ રચ્યાં છે. 

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદ બુદ્ધધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી પ્રચલિત થયો છે, ને તે 
ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદનું યોગદર્શનમાં ખંડન કરેલું છે, તેથી અનુમાન થાય છે કે 
પતંજલિમુનિ દ્વાપરયુગના અંતમાં નહિ પણ બુદ્ધના નિર્વાણ પછી થયા હશે એમ 
શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવુંઃ-બુદ્ધના પ્રાદુભાવની પૂર્વે પણ 
જનમંડલમાં ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદ પ્રચલિત હશે, અને કાલે કરીને તે વિચારો 
બુદ્ધધર્મમાં પ્રવેશ પામ્યા હશે. તે પ્રથમના ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદની યુક્તિઓનું 
નિરાકરણ ભગવાન્‌ પતંજલિએ પોતાના યોગગ્રંથમાં થોડાં સુત્રોવડે કરેલું હશે; 
કિંવા આ દર્શનમાં વર્તમાનકાલે જે ૧૯૫ સુત્રો પ્રતીત થાય છે તે બધાં સુત્રો 
ભગવાન્‌ પતંજલિપ્રણીત નહિ હોય, પણ તેમાંનાં ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદના 
ખંડનવિનાનાં અન્ય સુત્રો તેમણે રચ્યાં હશે અને તેનો પોતાના શિષ્યપ્રશિષ્યદ્વારા 
પ્રચાર કર્યો હશે, પશ્ચાત બુદ્ધધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી કોઇ વિદ્ધાને તે મતનું 
નિરાકરણ કરનારાં સુત્રો તેમાં ઊમેર્યા હશે. એ બેમાંની કોઇ પણ એક વાત 
સ્વીકારવાથી પૂર્વોક્ત શંકાનું નિરાકરણ થઇ જાય છે. 

પતંજલિમુનિના સંબંધમાં ઉપર જે સ્વલ્પ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું તેથી 


વધારે વિગત વર્તમાનમાં મળી શકતી નથી. 


14 


વિષયદર્શક અનુક્રમણિકા 
૩8 


શ્રીપાતઝ્નત્નયોમય્શન 
વિષયદર્શક અનુક્રમણિકા 


વિષયનું નામ 

પાંચમી આવૃત્તિની તથા ચોથી આવૃત્તિની 
પ્રસ્‍તાવના. 

દિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના. 

પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના. 

શ્રીપતંજલિમુનિનું ચરિત્ર. 

વિષયદર્શક અનુક્રમણિકા. 

શ્રીપાતંજલયોગદર્શનમાંના અતિઉપયોગી શબ્દોનું 
સૂચીપત્ર. 

મંગલાચરણ. 

૧. સમાધિપાદ ૩૩--૧૯૭ 

યોગશાસ્રના આરંભની પ્રતિજ્ઞા તથા તેમાં ઉપયોગી 
વિચાર. 

યોગનું લક્ષણ, ચિત્ત અને વૃત્તિઓનાં સ્વરૂપ, તથા 
યોગના સ્વરૂપનો વિચાર. 

આશંકાપૂર્વક સમાધિકાલમાં પુરુષના સ્વરૂપનું 
કથન, તથા તદુપયોગી શંકાસમાધાન. 

વ્યુત્થાનકાલમાં પુરુષના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન તથા 
પુરુષના અપરિણામીપણાનું કથન. 

અવાંતરપ્રકારસહિત પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓનું 
નિરૂપણ. 

પ્રત્ક્ષ, અનુમાન તથા આગમનામના ત્રણ 
પ્રમાણોનું સવિસ્તર નિરૂપણ. 

વિપર્યયજ્ઞાનનું લક્ષણ, તથા તેના બાસઠ પ્રકારના 
અવાંતરભેદ, 

વિકલ્પનું લક્ષણ. 

નિદ્રાવૃત્તિનું લક્ષણ. 

સ્મૃતિવૃત્તિનું લક્ષણ . 


૧૩ 


15 


શ્રીપાતંજલયોગદર્શન 


વિષયનું નામ 

વૃત્તિનિરોધના ઉપાયના નિરૂપણપૂર્વક અભ્યાસ- 
વૈરાગ્યની ભિન્ન ભિન્ન સફલતા. 

અભ્યાસનું લક્ષણ, તથા અભ્યાસની દઢઅવસ્થાનું 
નિરૂપણ. 

વશીકારસંજ્ઞાવાળા વૈરાગ્યના લક્ષણના કથનપૂર્વક 
વૈરાગ્યના ભેદોનું નિરૂપણ. 

પરવૈરાગ્યનું લક્ષણ. 

વિતર્કાદિવિશિષ્ટ સંપ્રજ્ઞાતયોગનું નિરૂપણ. 

અસંપ્રજ્ઞાતયોગનું લક્ષણ . 

વિદેહની તથા પ્રકૃતિલયની અવસ્થાનું નિરૂપણ . 

અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ કરનારા શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોનું 
નિરૂપણ. 

અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યના મૃદુ મધ્ય ને તીવ્ર એ ત્રણ 
પ્રકાર, તથા નવ પ્રકારના યોગીઓ. 

ઈશ્વરપ્રણિધાન સમાધિના લાભમાં દઢ ઉપાય છે 
તેના નિરૂપણપૂર્વક ઈશ્વરના સ્વરૂપનું લક્ષણ તથા 
તે સંબંધી ઉપયોગી વિચાર. 

યુક્તિથી ઈશ્વરસિદ્ધિના કથનદ્વારા ઈશ્વરના પરમ- 
ગુરુપણાનું નિરૂપણ. 

ઈશ્વરપ્રણિધાનનું નિરૂપણ. 

ઈશ્વરપ્રણિધાનનું સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર ફલ, તથા 
યોગવિઘ્નોના અભાવરૂપ અવાંતર ફલો એ 
બંનેનું નિરૂપણ. 

નવ પ્રકારનાં યોગવિઘ્નોના નિરૂપણપૂર્વક વિક્ષેપની 
સાથે ઉપજનારાં વિઘ્નોનું નિરૂપણ . 

ઈશ્વરપ્રણિધાનના ઉપસંહારપૂર્વક બૌદ્ધમતનું 
સવિસ્તર નિરાકરણ. 

ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાયરૂપ મૈત્રી આદિક ભાવનાનું 
અપૂર્વ નિરૂપણ. 

ચિત્તસ્થિરતાના અનેક ઉપાયોનું નિરૂપણ. 


૧૪ 


સૂત્રાંક 
૧૨ 


૧૩-૧૪ 


ર૯ 
૩૦-૩૧ 
૩ર 


૩૩ 
૩૪-૩૯ 


[સૃત્ર ૩૪ 
પૃષ્ઠાંક 
૯૫-૯૮ 
૯૮-૧૦૨ 
૧૦૨-૧૦૭ 
૧૦૭-૧૦૯ 
૧૦૯-૧૧૨ 
૧૧૨-૧૧૫ 
૧૧૫-૧૧૮ 
૧૧૮-૧૨૧ 


૧૨૧-૧૨૩ 


૧૨૩-૧૩૩ 
૧૩૩-૧૩૮ 
૧૩૮-૧૪૩ 
૧૪૪-૧૪૬ 
૧૪૬-૧૫૧ 
૧૫૧-૧૫૩ 


૧૫૩-૧૫૭ 
૧૫૭૦-૧૭૦૦ 


16 
વિષયદર્શક અનુક્રમણિકા 


વિષયનું નામ 

વશીકારનામની યોગીના ચિત્તની અવસ્થાનું નિરૂ- 
પણ. 

ગ્રાહ્મસમાપત્તિ આદિના ભેદથી ત્રણ પ્રકારના 
સંપ્રજ્ઞાતયોગનું વર્ણન. 

સવિતર્કસંપ્રજ્ઞાતયોગનું નિરૂપણ . 

નિર્વિતર્કસંપ્રજ્ઞાતયોગના નિરૂપણપૂર્વક અવયવીના 
સ્થાપનદ્વારા બૌદ્ધસંમત પરમાણુપુંજનું નિરા- 
કરણ. 

સવિચાર તથા નિર્વિચાર સંપ્રજ્ઞાતયોગનું નિરૂપણ. 

સુક્ષ્મવિષયોનું નિરૂપણ. 

સબીજસમાધિઓનો ઉપસંહાર. 

નિર્વિચારજન્ય અધ્યાત્મપ્રસાદનું નિરૂપણ . 

શ્કતંભરાપ્રજ્ઞાના નિરૂપણપૂર્વક ત્છતંભરાપ્રજ્ઞાના 
અલૌકિંક સામર્થ્યવિશેષનું કથન. 

ત્છતંભરાપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોથી અન્ય સંસ્કારોના 
અભાવનું કથન. 

નિર્બજિસમાધિના 
સમાપ્તિ, 

ર. સાધનપાદ ૧૯૮--૩૫૭ 

દિતીયપાદના આરંભની આવશ્યકતાના કથનપૃૂર્વક 
ક્રિયાયોગનું નિરૂપણ. 

ક્રિયાયોગના ફલનું કથન. 

પાંચ ક્લેશોની સંજ્ઞાનો નિર્દેશ. 

રાગાદિ ક્લેશોના અવિધામૂલકપણાના નિરૂપણ- 
પૂર્વક પ્રસુપ્ત આદિ ભેદોથી ક્લેશોનું વિશેષ 
નિરૂપણ. 

ચાર પ્રકારની અવિદ્યાનું સવિસ્તર વર્ણન. 

અસ્મિતા, રાગ ને ઠેષનામના ક્લેશોનું નિરૂપણ. 

અભિનિવેશનામના ક્લેશના નિરૂપણપૂર્વક પૂર્વ- 
જન્મના સદ્ભાવનું પ્રતિપાદન. 


કથનપૂર્વક પ્રથમપાદની 


સૂત્રાંક 
૪૦ 


૪૧ 
૪ર 


૪૮-૪લ 
૫૦ 


૫૧ 


#ધ્ઃ 


૧૫ 
પૃષ્ઠાંક 
૧૭૦-૧૭૧ 


૧૭૧-૧૭૩ 
૧૭૩-૧૭૫ 


૧૭૫-૧૮૦ 
૧૮૦-૧૮૨ 
૧૮૨-૧૮૪ 
૧૮૪-૧૮૬ 
૧૯૬૧૪ 


૧૮૭-૧૯૧ 
૧૯૧-૧૯૪ 
૧૯૪-૧૯૭ 
૧૯૮-૨૦૪ 


ર૦૪-ર૦પ૫પ 
ર૦પ૫-૨૦૭ 


ર૦૭૦-૨ર૧૨ 
૨૧૨-૨૧૭ 
૨૧૭-રરર 


રરર-રર૪ 


17 


શ્રીપાતંજલયોગદર્શન 
વિષયનું નામ 


ક્લેશોના નાશના ઉપાયનું કથન. 

ધર્માધર્મના ક્લેશમૂલકપણાના કથનપૂર્વક દષ્ટા- 
દૃષ્ટફલક ધર્મધિર્મનું વર્ણન. 

રાગાદિમૂલક ધર્માધર્મના ફલના નિરૂપણપુર્વક 
એકભવિકવાદનો સવિસ્તર વિચાર. 

કર્મના વિપાકથી સુખનું અને દુઃખનું પ્રતિપાદન. 

વિવેકીની દષ્ટિમાં પરિણામદુઃખતાદિથી મિશ્રિત 
હોવાથી વિષયસુખની દુઃખરૂપતાનું નિરૂપણ, 
ચાર વ્યૂહોનું કથન, તથા બૌદ્ધસંમત મુક્તિનું 
નિરાકરણ. 

હેયનું તથા હેયના હેતુનું નિરૂપણ, 

દશ્યનું સવિસ્તર નિરૂપણ . 

ગુણોનાં પર્વોનું કથન. 

ઔપાધિક જ્ઞાતૃત્વના નિરૂપણપૂર્વક પુરુષની 
ચિન્માત્રરૂપતાનું પ્રતિપાદન. 

પુરુષને માટે સમગ્ર દેશ્યના સ્વરૂપનું નિરૂપણ. 

વિવેકીના પ્રતિ કૃતાર્થ થયેલા પ્રધાનનું પણ અન્ય 
પુરુષના પ્રતિ અકૃતાર્થપણું હોવાનું નિરૂપણ . 

પુરુષના ભોગાપવર્ગને સંપાદન કરનારા સંયોગનું 
નિરૂપણ, તથા અવિદ્યાના સ્વરૂપનો સવિસ્તર 
વિચાર. 

ભોગમોક્ષના સંપાદક સંયોગના કારણભૂત 
વિપર્યયજ્ઞાનની વાસનાઓનું કથન. 

કૈવલ્યનું લક્ષણ. 

હાનનામના કૈવલ્યના કારણરૂપ વિવેકજ્ઞાનનું 
કથન. 

વિવેકખ્યાતિવાળા યોગીને સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાના 
લાભનું કથન. 

વિવેકખ્યાતિના લાભના ઉપાયનું કથન તથા નવ 
પ્રકારનાં કારણોનું નિરૂપણ . 


૧૬ 


સૂત્રાંક 
૧૦-૧૧ 


૧૨ 


૧૩ 
૧૪ 


૧૫ 
૧૯-૧૭ 

૧૮ 

૧૯ 


ર૦ 
ર૧ 


રર 


ર૩ 


ર૪ 
રપ 


રૃદ 
ર૭ 


ર૮ 


[સુત્ર ૩૪ 

પૃષ્ઠાંક 
રર૪-૨૨૭ 
રર૭-૨૩૧ 


૨૩૧-૨૪૦ 
ર૪૦-૨ર૪૧ 


ર૪૧-ર૫૦ 
ર૨૫૦-રપ૬ 
રપદ-રદ૬૩ 
ર₹૩-ર૭૧ 


૨૭૧-૨૭૬ 
ર૭૬-૨ર૭૭ 


૨૭૭૦-૨૭૦૯ 


૨૭૯-૨૮૩ 


૨૮૪-૨૮૬ 
૨૮૬-૨૮૭ 


૨૮૭-૨૮૮ 
જેહાઈક્જેલર 


૨૯૨-૨૯૭ 


18 
[વેષયદશંક અનુક્રમાંણિકા 


વિષયનું નામ 

યોગનાં આઠ અંગોનાં નામોનું કથન, પાંચ પ્રકારના 
યમોનાં નામો તથા લક્ષણો, અને મહાત્રતનું 
નિરૂપણ. 

પાંચ પ્રકારના નિયમોનાં નામ તથા લક્ષણ . 

યમાદિના વિરોધી હિંસાદિ વિકલ્પોના ઉપસ્થિત 
થવાપર તે વિકલ્પોના અભાવ માટે કરવાની 
પ્રતિપક્ષભાવનાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ . 

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, 
શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય ને ઈશ્વરપ્રણિધાન 
આ યમનિયમોની સિદ્ધિનું સૂચન કરનાર 
યોગિનિષ્ઠ સામર્થ્યવિશેષના કથનદ્ારા યમ- 
નિયમોનાં ફલોનું પ્રતિપાદન. 

આસનનું લક્ષણ, આસનોના ભેદ, આસનોનાં 
સાધનોનું કથન, તથા આસનસિદ્ધિનું ફલ. 

પ્રાણાયામનું લક્ષણ, તથા ચાર પ્રકારના પ્રાણા- 
યામોનું સવિસ્તર નિરૂપણ. 

પ્રાણાયામનું ફલ. 

પ્રત્યાહારનું લક્ષણ. 

પ્રત્યાહારના પ્રયોજનના કથનપુર્વક દિતીયપાદનો 
ઉપસંહાર. 


૩, વિભૂતિપાદ ૩૫૭--૪૪૫ 
તૃતીયપાદના આરંભની આવશ્યકતાના નિરૂપણ- 
પૂર્વક ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ ત્રણનું લક્ષણ . 
સંયમના લક્ષણના કથનપૂર્વક સંયમજયનું ફલ, 
સંયમના વિનિયોગનું નિરૂપણ તથા અન્ય 
સાધનોથી સંયમના અંતરંગપણાનું કથન. 
નિર્બાજસમાધિની સિદ્ધિમાં સંયમના બહિરંગપણાનું 
કથન. 
નિરોધપરિણામના લક્ષણનું તથા ફલનું નિરૂપણ. 
સમાધિપરિણામનું તથા એકાગ્રતાપરિણામનું 


સૂત્રાંક 


૨૯-૩૧ 
૩ર 


૩૩-૩૪ 


૩૫-૪૫ 
૪૬-૪૮ 
ફછનધય 
પર-૫૩ 
પ૪ 


પપ 


૧-૩ 


૧૭ 
પૃષ્ઠાંક 


૨૯૭-૩૧૧ 
૩૧૧-૩૧૬ 


૩૧૬-૩૨૦ 


૩૨૦-૩૩૨ 
૭૩૨-૩૩૯ 
૩૩૯-૩૫૦ 
૩૫૦-૩૫ર 
૩૫ર-૩૫૪ 


૩૫૪-૩૫૭ 
૩૫૭-૩૬૯૫ 
૩૬૫-૩૭૦ 


૩૭૦-૩૭૧ 
૭૭૧-૩૭૪ 


19 


૧૮ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન [સુત્ર 3૪ 


વિષયનું નામ સૂત્રાંક પૃષ્ઠાંક 
નિરૂપણ. ૧૧-૧૨ ૩૭૪-૩૭૬ 
પદાર્થમાત્રમાં ધર્મ, લક્ષણ ને અવસ્થારૂપ ત્રણ 
પરિણામોનું સવિસ્તર નિરૂપણ . ૧૩ ૩૭૬-૩૮૨ 
ધર્મીના લક્ષણના કથનપૂર્વક અપૂર્વવિચાર. ૧૪ ૩૮૨-૩૮૬ 
એક ધર્મીના અનેક પરિણામ થવાના કારણનું કથન 
તથા ચિત્તના ધર્મોનું પ્રતિપાદન. ૧૫ ૩૮૬-૩૮૯ 
પરિણામત્રયના સંયમથી અતીતઅનાગત જ્ઞાનના 
લાભનું કથન. ૧૪૬ ૩૮૯-૩૯૦ 
સર્વ પ્રાણીઓની ભાષાના જ્ઞાનને માટે સંયમનું 
નિરૂપણ. ૧૭ ૩૯૦-૩૯૨ 


પૂર્વજન્મના જ્ઞાનને માટે સંયમનું નિરૂપણ તથા 
શ્રીઆવટ્ય અને શ્રીજૈગીષવ્યનો અપૂર્વસંવાદ.દ ૧૮ ૩૯૨-૩૯૪ 


બીજાના ચિત્તના જ્ઞાનને માટે સંયમનું નિરૂપણ . ૧૯-૨૦ ૩૯૪-૩૯૬ 
અંતર્ધાનના સાધનભૂત સંયમનું નિરૂપણ . ર૧ ૩૯૬-૩૯૭ 
મરણજ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું વર્ણન. રર ૩૯૭-૩૯૯ 
મૈત્રી આદિના બલના તથા હસ્તી આદિના બલના 

સાધનભૂત સંયમનું નિરૂપણ. ૨૩-૨૪ ૩૯૯-૪૦૦ 
પરમાણુ તથા પ્રકૃતિ આદિ સુક્ષ્મપદાર્થોના જ્ઞાનના 

ઉપાયરૂપ સંયમનું પ્રતિપાદન. ૨૫ ૪૦૦-૪૦૧ 
ભુવનજ્ઞાનના ઉપાયરૃપ સંયમનું વર્ણન, તથા 

ભુવનોનું વર્ણન. રદ ૪૦૧-૪૦૬ 


તારાઓના નિવાસસ્થાનનું જ્ઞાન, તારાઓની 
ગતિનું જ્ઞાન, કાયવ્યૂહનું જ્ઞાન, ક્ષુત્પિપાસાની 
નિવૃત્તિ, ચિત્તસ્થિરતા , તથા સિદ્ધદર્શન આદિના 


સાધનભૂત સંયમોનું નિરૂપણ. ૨૭-૩૨ ૪૦૬-૪૦૯ 
સર્વજ્ઞનાના ઉપાયરૂપ પ્રાતિભજ્ઞાનનું કથન, તથા 

ચિત્તજ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું વર્ણન. ૩૩-૩૪ ૪૦૯-૪૧૦ 
પુરુષના જ્ઞાનને માટે સ્વાર્થસંયમનું નિરૂપણ. ૩૫ ૪૧૦-૪૧૨ 


સ્વાર્થસંયમજન્ય અલૌકિક ષટ્સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ, 
તથા તેમના વિઘ્નરૂપપણાનું કથન. ૩૬-૩૭ ૪૧૨-૪૧૫ 


20 
વિષયદર્શક અનુક્રમણિકા 
વિષયનું નામ 


અન્યના શરીરમાં પ્રવેશના ઉપાયભૂત સંયમનું 
વર્ણન. 

જલાદિની ઉપર સ્વચ્છંદે ગમન કરવું, અગ્નિની પેઠે 
તેજસ્વી દેખાવું, દિવ્યશ્રોત્રનો લાભ થવો, અને 
આકાશગમન કરવું ઇત્યાદિ સિદ્ધિઓના 
સાધનભૂત સંયમોનું નિરૂપણ . 

અન્યના શરીરમાં પ્રવેશના કારણભૂત મહાવિદેહા- 
નામની ધારણાનું વર્ણન. 

ભૂતજયના સાધનરૂપ સંયમનું નિરૂપણ . 

અણિમાદિક સિદ્ધિઓનું વર્ણન. 

ઇંદ્રિયજયના સાધનભૂત સંયમનું તથા ઇંદ્રિયજયના 
ફલનું નિરૂપણ. 

વિવેકખ્યાતિના સર્વજ્ઞતાદિક ફલનું પ્રતિપાદન. 

પરવૈરાગ્યની ઉત્પત્તિદ્રારા વિવેકખ્યાતિના મુખ્ય ફલ 
કૈવલ્યનું નિરૂપણ. 

યોગબલથી ઉપસ્થિત થયેલા દેવોની સત્કારપૂર્વક 
પ્રાર્થના થયા છતાં તેમાં સંગ તથા સ્મય ન 
કરવાનો ઉપદેશ. 

વિવેક્જ જ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું કથન. 

વિવેક્જ જ્ઞાનના અવાંતરફલનું નિરૂપણ. 

વિવેક્જ જ્ઞાનના લક્ષણના કથનપૂર્વક તેના મુખ્ય- 
ફલનું નિરૂપણ. 

સિદ્ધિઓની અપેક્ષાથી રહિત કેવલ વિવેકખ્યાતિના 
કેવલ્યના હેતુપણાના કથનપૂર્વક તૃતીય પાદની 
સમાપ્તિ. 

૪. કૈવલ્યપાદ 

પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ. 

યોગીઓના પુર્વશરીરના ત્યાગપૂર્વક નવા શરીરના 
નિર્માણના સંબંધમાં પ્રકૃતિના આપૂરાદિના 
કથનપૂર્વક અન્ય વિચાર. 


સૂત્રાંક 


૩૮ 


૩૯-૪૨ 
૪૩ 
૪૪ 

૪૫-૪૬ 


૪૭-૪૮ 
૪૯ 


૫૦ 


૫૧ 
પર 
૫૩ 


પ૪ 


પપ 


ર-પ૫પ 


૧૯ 
પૃષ્ઠાંક 


૪૧૫-૪૧૭ 


૪૧૭-૪૨૦ 
૪૨૦-૪૨૧ 
૪ર૧-૪રપ 
૪રપ-૪ર૯ 


૪૨૯-૪૩૨ 
૪૩૨-૪૩૩ 


૪૩૩-૪૩૪ 
૪૩૪-૪૩૭ 
૪૩૭-૪૩૯ 


૪૩૯-૪૪ર 


૪૪૨-૪૪૩ 


૪૪૩-૪૪૫ 


૪૪૫-૪૪૮ 


૪૪૮-૪૫૫ 


21 


૨૦ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન 


વિષયનું નામ 


કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળા ચિત્તનું નિરૂપણ . 
શી ભેદથી ચાર પ્રકારનાં કર્મોનું 
વણન. 


યોગીથી ભિન્ન જનોનાં ચિત્તોને વાસનાઓના 
આશ્રયનું કથન. 

ભાવિજન્મને અનુકૂલ વાસનાઓનો ઉદય થાય છે 
તેનું નિરૂપણ. 

સંસારના અનાદિપણાના કથનપૂર્વક વાસનાઓના 
અનાદિપણાનું નિરૂપણ, તથા પૂર્વજન્મના 
સદ્ભાવ વિષે ને મનના પરિમાણ વિષે વિચાર. 

વાસનાઓની નિવૃત્તિના ઉપાયનું પ્રતિપાદન . 

અતીંતઅનાગત પદાર્થની સ્વરૂપથી સત્તા હોવાના 
નિરૂપણપૂર્વક સત્કાર્યવાદનો વિચાર. 

સમગ્ર પ્રપંચની ગુણસ્વરૂપતાનું નિરૂપણ. 

અનેકનો એકરૂપ પરિણામ થવામાં યુક્તિનું કથન. 

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદના નિરાકરણપૂર્વક ચિત્તથી ભિન્ન 
બાહ્યવિષયના સ્થાપનનો પ્રકાર. 

સિદ્ધાંતમાં વસ્તુના જ્ઞાતઅજ્ઞાતના નિરૂપણપૂર્વક 
ચિત્તના પરિણામીપણાનું કથન. 

પુરુષના અપરિણામીપણાનું પ્રતિપાદન. 

વિજ્ઞાનનામક ચિત્તના સ્વપ્રકાશપણાના ખંડનપૂર્વક 
ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીના મતનું નિરાકરણ. 

યોગસિદ્ધાંતમાં પુરુષના ઔપાધિકનજ્ઞાતૃત્વના કથન- 
પૂર્વક સાક્ષીપણાનું નિરૂપણ. 

ચિત્તના સ્વાર્થનું નિરૂપણ, તથા ચિત્તથી ભિન્ન 
આત્માનું પ્રતિપાદન. 

ચિત્તના પરાર્થપણાનું નિરૂપણ. 

વિવેકીની આત્મભાવભાવનાની નિવૃત્તિના કથન- 
દ્વારાયોગના અધિકારીનું નિરૂપણ. 

વિવેકીના ચિત્તના સ્વરૂપનું પ્રદર્શન. 


સૂત્રાંક 


૧૫-૧૬ 


૧૭ 
૧૮ 


રપ 
રૃટ 


[સુત્ર ૩૪ 
પૃષ્ઠાંક 
૪૫૫-૪૫૬ 
૪૫૬-૪૫૮ 
૪૫૮-૪૫૯ 
૪૫૯-૪૬૧ 
૪૬૧-૪૬૫ 
૪૬૫-૪૬૭ 
૪૬૭-૪૬૯ 
૪૬૯-૪૭૦ 
૪૭૦-૪૭૩ 


૪૭૩-૪૭૮ 


૪૭૮-૪૭૯ 
૪૭૯-૪૮૦ 


૪૮૦-૪૮૫ 
૪૮૫-૪૮૭ 


૪૮૭-૪૮૯ 
૪૮૯-૪૯૧ 


૪૯૧-૪૯૩ 
૪૯૩ 


22 


અતિઉપયોગઞી શબ્દોનું સુચીપત્ર ર૧ 


વિવેકીના ચિત્તમાં વચ્ચે વચ્ચે થનારા 
વ્યુત્યાનસંસ્કારોનું નિરૂપણ , તથા તેમના નાશનો 
ઉપાય. ર૭-૨૮ ૪૯૩-૪૯૫ 
ધર્મમેઘસમાધિના લશણનું તથા ફલનું પ્રતિપાદન. ૨૯-૩૦ ૪૯૫-૪૯૭ 
ધર્મમેધસમાપધિનિક યોગીના ચિત્તની દશાનું 
નિરૂપણ. ૩૧ ૪૯૭-૪૯૮ 
ગુણોના પરિણામકમની સમાપ્તિનું કથન, 
પરિણામક્રમનું લક્ષણ, તથા અત્ય ઉપયોગી 


વિચાર. 3૩૨-૩૩3 ૪૯૮-૫૦૩ 
બે પ્રકારના કૈવલ્યના નિરૂપણપૂર્વક ચતુર્થપાદની 
તથા ગ્રંથની સમાપ્તિ. 3૪ ૫૦૩-૫૦૫ 
શ્રીપાતંજલયોગદર્શનનાં સુત્રોનો વર્ણાનુક્રમ, - ૫૦૬-૫૧૨ 
|----.... 
શ્રીપાતંજલયોગદર્શનમાંના અતિઉપયોગી શબ્દોનું સૂચીપત્ર. 
શબ્દ પૃષ્ઠાંક શબ્દ પૃષ્ઠાંક 
3% અધિમાત્રોપાય ૧૨૧ 
3 ૧૩૮ અધ્યાત્મપ્રસાદ ૧૮૭ 
અ અનવશ્થિતત્વ ૧૪૯ 
અકલ્પિતા પારણા ૪૨૧ અનાદ્તચક ૧૭૦ 
અક્લિષ્વૃત્તિ ૫૮ અનિવતવિપાક કમાંશય ૨૩૯ 
અગભંપ્રાણાયામ 3૫૦ અનુપસંહારી અનૈકાંતિક 
અશ્નિનાપર્મો ૪૨૩ કેત્વાભાસ “૯ 
અશ્િષ્વાત્ત ૪૦૪ અનુબંધ ૪6 
અંગમેજયત્વ ૧૫૦ અનુમાનપ્રમલ્લ ૬૪,૭૧,૮૦ 
અચ્વુત ૪૦૫ અનુધિતિપ્રમા ૭૧ 
અજરામસ્ચક્ ૧૭૦ અનુમોદિત 3૩૧૮ 
અજતતલકષલા કક અનુલોમવિલોમપ્રાણાધામ ૩૪૮ 
અંજનાભભ ૪૦૪ અનકાંતિક હેત્વાભાસ #૯ 
અભિમા ૮૪,૪ર૬ અંતરંગસાધન ૩*૯ 
અતિક્રાંતભાવનીય ૪૩૫ અંપતામિન્ન ૮૫ 
અતિવ્યાપ્તિદોષ ૪૨ અન્પત્વકારણ * ર૯૬ 
અદષ્ટઝન્મવેદનીવ કર્માંરં્ રર૮ અન્વવરૂપ, ઇદ્યોનાં ૪૩૦ 
અધિકારી ૪૦ અન્વવરૂપ, ભૂતોનાં ૪રપ 


23 


પૂજ્યપાદ બ્રહ્મનિષ્ઠ 
મહારાજ શ્રીમન્નથુરામશર્માંજીપ્રણીત 


પુસ્તકોનું વિજ્ઞપ્પન 


-ઃઆનંદાશ્રમનાં પ્સ્તકો મળવાનાં સ્થળો :- 


(૧) શ્રી વ્યવસ્થાપક, આનંદાશ્રમ, બીલખા. (સૌરાષ્). ફોન : 
૦૨૮૫-૨૬૮૩૨૫૫ (૨) આનંદાશ્રમ, રાજનગર સોસાયટી, 
[112 પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ-૭. ફોન : ૨૬૬૨૩૯૨૭ (૩) 
મેસર્સ શૈલેશ એન્ડ કાં. નદીપા રોડ, ગ્રેઇન માર્કેટ પાછળ, બાવાગોર 
પાસે, જામનગર. ફોન : ૨૫૫૩૯૬૬ (૪) શ્રી વ્યવસ્થાપક, 
આનંદાશ્રમ, શિવાજીનગર, આશ્રમ રોડ, સાવરકુંડલા. (પ) 
શ્રી લક્ષ્મીદાસ મોહનલાલ કંપની, કેદારેશ્વર રોડ, પોરબંદર. ફોન : 
૨૨૪૫૦૫૦ (૬) રાધેશ્યામ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, એલ.આઇ.જી. ૧૬૭, 
આનંદનગર, ભાવનગર-૧. ફોન : ૯૪૨૬૬૫૬૫૫૧ (૭) 
સોનારૂપા આઇસ્ક્રીમ, ભકિતનગર સર્કલ, રાજકોટ-૨. ફોન : 
૨૨૩૧૦૯૭, ૨૨૪૩૭૩૭ (૯) શ્રી હર્ષદરાય વી. વેડીયા, 
સાગરદર્શન ટાવર નં. ૪, બ્લોક નં. ૪૦૧, સેકટર નં. ૧૮, નેરૂલ 
(વેસ્ટ) નવી મુંબઈ. ફોન : ૦૨૨-૨૩૭૫૭૨૭૬, 
૯૮૨૧૪૨૪૦૦૩. (૧૦) મુમુક્ષુ યુવક મંડળ-મોજીદડ, તા. ચુડા/ 
લીંબડી, જી. સરેન્દ્રનગર. મો. ૯૪૨૯૨ ૮૦૭૮૨ 


24 


